LLOFRUDDIAETH 
OFNADWY  LLANELLY, 
Taehwedd 12, 1887. 


Gydol Lk 


IGÂN, Y; CARCHAROR, .. 


DAVID REES, 
yr hyn a«wndwd:;ganddo, Chwefror 
yr 28, lS88, yn-.mhresenoldeb 
Swyddogion Carchardy Caerfyrddin, 
enwau. y rhai ydynt .D. Thomas, 
Governor, a T..R. Walters, Chaplain. 
Cyfaddefodd mai efe ei hun, a ladd- 











‘odd Thomas! Davies; gyda'r hanger, 


yr hwn a gymerodd:o waith Dafen, 
ac hefyd a ddygwyd! i'r llys i'w 
erbyn‘y praw. 

Gwaew G ADDEFIAD 
'Rwyf fi heddyw am ddywedyd; 
Erfyngofyd mai myfi—— / 

Y ddeuddegfed ddydd o Dachwedd, 
A gyflawnais weithred ddu; 
Ie'n wir, myyfi'n wirfoddol : .'/ 
“Heb gynorthwy unrbyw ddyn, 


‘Lieddais Thos. Davies wirion, 


Yn fy nwyd a'm llaw fy. hun. 





a2 
Yr oedd Satan wedi'm twyllo, _ 
I gynllunio'r weithred hon, , 
Ac nis gallwn, heb lofruddio . 

_ Am yr arian, foddio’m bron; © 
Er fod Davies, wr diniwed, 
I mi'n gyfaill anwyl iawn, 

Penderfynais ddwyn ei fywyd 
... Am hyu rhaid i mi voddi iawn. 


Wedi cerdded i'w gyfarfod 
— _ (O! mor chwerw 'nawr i mi,) 

A chan ffugio cyfeillgarwch— 
Dyma 'n gywir fel y bu— 

Ymosodais arno'n chwerw — 
Gyda'r hanger trewais ef, 

Ae i'r llawr fe aeth y truan— 
Dan ei glwy' heb yngan llef. 


Minau'n ebrwydd redais ymaith— 
Gyda'r arian, O! mor syn, 
Ac fe'u cuddais hwy gan tollwl 
Eu cymeryd wedi hyn ; 
Ond “ dialedd gwaed” am daliodd, 
Rwymwyd fi—mor chwerw'n awr, 
Rhaid i'm farw ar y crog-bren, © 
A myn'd i'r tragwyddolfyd mawr 
'Rwy'n dymuno dweyd yn hyglyw, 
hr Mae'r diodydd meddwol wnaeth-- 
Fy nyrysu, nes llofraddio— [gaeth ; 
. _. Wnes, am hyn 'rwyf heddyw'n 


“5 “ i Eg laf 





3 


Bum yn yfed diod feddwol 
Drwy yr wythnos, nesi mi, 
Gael fy hudo gyda Satan, 
I gyflawni'r weithred ddu . 


O! mor flin y teimlaf bellach 
Am y cwmwl twrchus hwn, 
Mae euogrwydd fel mynyddau 
Arnaf heddyw'n pwyso, gwn, 
O! maddeued holl berth'nasau 
Davies druan, imi am 
Eu harcholli mor fradw aus, 
A gwneyd iddynt y fath gam. 


Mi fy hun a ddaeth a'r hanger,— 
Yn fy llawes cuddiais ef, 

A'r modd hwnw mi a'i cariais 
Yn guddiedig drwy y dref, 

Ac mewn dirgel fan ei rhoddais, 
Am y noson, dyma'r gwir, 

Ond yn gynar boreu dranoeth 
Es o hyd i'r ellyn dur. 


Dyna'r hanes i chwi bellach,— 
Dyna'n gywir fel y bu, 
Ac yn nghylch yn aur a'r arian, 

Nis gwn ddim, O ! coeliwch fi, 
Ffarwel i chwi, rhaid yw marw, 

O! fy Nuw, fy meiau mawr, 
Cuddia hwy yn mor dy gariad, 

Ffarwel mwy, ffarwel yn awr, 












THE TERRIBLE 





A FULL CONFESSION. 
EXECUTION OF THE OULPRIT. 


At the Carniarthen Gaol‘on Tuesday, March 13, 1888, 
was executed David, Rees of Lanelly, for the awful 
murder of Thomas Davies of the same place, on the 12th 
of November, 1887. ' Oircumstances : pointing. very 
directly towards Rees as being the eulprif, he was ap- 
prehended, and through the testimony of an eye-witness 
to the deed—a lad named Lewis, aged 11 years—was 
committed to the Assizes ‘at’ Carmarthen, ard at. which, 
after three days trial; he was)sentenced to death. The 
following is his: confession :—‘“ 1, David Rees, confess, 
with much grief and sorrow, that on the 12th day of 
November, 1887, -I, ‘myself, single-handed and unaided 
by any other person, did wilfully kill Thomas Dayies, of 
Felinfoel, Llanelly. The moneywhich I took away from 
the possession of'the said’ Thomas Davies, 1 afterwards 


hid somewhere in some hedge ef the field next;adjoin- 


ing the Box Cemetery, but I cannot at present. remember 
the exact spot. I wish to state that drink ‘was the cause 
of all this. I was not drunk at the time I committed the 
crime, but TF felt *t muddled ? and confused in.consequence 
of my having been,drinking heavily during the previous 
day and night. 1 am truly sorry for what [have done. 
and I humbly entreat the forgiveness ‘of the defeased’s 
relations, for the misery and,,grief I have .cawsed them. 
What I have stated above is a true confession, and I have 
nade this conféssién as being:the only réparation and 
satisfaction 1/ éan ‘offerito those J vhave so grievously 
wronged, and may the 1 ord have mercy on my soul.” 
(Signed) Dayip Ress, Dafen. 


D. THomas, Governor. 


Witnesses, T. R. Waiters, Chaplain. 








i 
y 


Tragoly at Llanelly. 








